YR ANTHEM GENEDLAETHOL. 


Duw, cadw'n Teyrn sy'n awr 

Ar orsedd Prydain Fawr, 
Victoria lân ; 

Dy nodded, Iôr y Nef, 

Fo iddi'n darian gref, 

Hyn ydyw unol lef 


Fin cywir gân. 


Gwasgarer ar bob pryd 
Elynion hon i gyd, 
Ar dir a môr ; 
A'u holl amcanion hwy 
Fo yn siomedig mwy, 
'Teyrnased hithau drwy 
Amddiffyn Lôr. 


Bendithion penaf byd 
Ddisgyno amni'n nghyd, 

Dan nefol rad ; 
Cyfiawnder pur a hedd 
A ddiogelo''i sedd, 
Dan lewyrch Dwyfol wedd 

Ein tyner Dad. 

GWALCHMAI. 


iw 
0 





